HVERNIG Á 

AÐ VERA VITUR 
FRAMMI FYRIR 
GUÐI 


Hvaðan kemur þá viskan? og hvar er staður skilnings? 
Og við manninn sagði hann: Sjá, ótta Drottins, 

það er speki. og að hverfa frá hinu illa er skilningur. 
JOB 28:20, 28 


Ótti Drottins er upphaf viskunnar, gott hyggindi hafa 
allir, sem gjöra boðorð hans, lof hans varir að eilífu. 
SALMUR 111:10 


Þá sá ég, að spekin er heimskunum meiri, eins og ljósið 
er fremur myrkrinu. Prédikarinn 2:13 


Viskan styrkir hina vitru meira en tíu kappa sem eru í 
borginni. Prédikarinn 7:19 


Ef einhvern yðar skortir visku, þá biðji hann Guð, sem 
gefur öllum frjálslega og ámælir ekki. og honum skal það 
gefið. En hann biðji í trú, án þess að hvika. Því að sá sem 
hvikar er eins og bylgja hafsins sem rekin er af vindinum 
og hrærist. Því að sá maður ætla ekki að taka við neinu 
af Drottni. Tvíhyggjumaður er óstöðugur á öllum sínum 
háttum. Jakobsbréfið 1:5-8 


Hver er vitur maður og hlotið þekkingu meðal yðar? lát 
hann sýna verk sín úr góðu samtali með hógværð visku. 
En spekin að ofan er fyrst hrein, síðan friðsöm, blíð og 
auðveld til umbunar, full af miskunn og góðum ávöxtum, 
hlutdrægni og hræsni. Jakobsbréfið 3:13, 17 


Ótti Drottins er upphaf þekkingar, en heimskingjar 
fyrirlíta visku og fræðslu. Orðskviðirnir 1:7 


Sæll er sá maður sem finnur visku og sá sem öðlast 
hyggindi. Orðskviðirnir 3:13 


Sonur minn, ef þú tekur við orðum mínum og felur 
boðorð mín hjá þér. Svo að þú hneigir eyra þitt að visku 
og beitir hjarta þínu að skilningi. Já, ef þú hrópar eftir 
þekkingu og hefir upp raust þína til skilnings. Ef þú leitar 
hennar sem silfurs og leitar hennar eins og hulinna 
fjársjóða. Þá munt þú skilja ótta Drottins og finna 
þekkingu á Guði. Því að Drottinn gefur speki, af munni 
hans kemur þekking og skilningur. Hann geymir 
heilbrigða speki handa réttlátum, hann er vígi þeirra sem 
ganga hreinskilnislega. Hann varðveitir brautir dómsins 
og varðveitir veg sinna heilögu. Þá munt þú skilja 
réttlæti, rétt og réttvísi. já, allar góðar leiðir. 
Orðskviðirnir 2:1-9 


Fáðu visku, öðlast skilning. Gleym því ekki; vík ekki 
heldur frá orðum munns míns. Yfirgef hana ekki, og hún 
mun varðveita þig, elska hana, og hún mun varðveita 
þig. Viskan er aðalatriðið; afla þér því visku, og öðlast 
skilning með öllu þínu. Upphef hana, og hún mun 
upphefja þig, hún mun leiða þig til heiðurs, þegar þú 
faðmar hana. Hún mun gefa höfði þínu skart náðar, 
dýrðarkórónu mun hún gefa þér. Orðskviðirnir 4:5-9 


Ótti Drottins er upphaf viskunnar, og þekking hins 
heilaga er hyggindi. Orðskviðirnir 9:10 


Það er heimskingjum eins og íþrótt að gera illvirki, en 
hygginn maður hefur visku. Munnur hins réttláta ber 
speki fram, en svikin tunga skal útskorin. 
Orðskviðirnir 10:23, 31 


Þegar hroki kemur, þá kemur skömmin, en hjá hinum 
lítilmagna er speki. Sá sem er viturlaus, fyrirlítur náunga 
sinn, en hygginn maður þegir. Orðskviðirnir 11:2, 12 


Manninum skal hrósað eftir visku sinni, en sá sem er 
rangsnúinn hjarta mun fyrirlitinn verða. 
Orðskviðirnir 12:8 


Einungis með hroka kemur deila, en með þeim sem 
ráðleggja er viska. Orðskviðirnir 13:10 


Heimska er fögnuður þeim, sem skortir visku, en hygginn 
maður gengur hreinskilinn. Otti Drottins er fræðsla 
viskunnar; og á undan heiður er auðmýkt. 

Orðskviðirnir 15:21, 33 


Hversu miklu betra er að fá visku en gull! og að öðlast 
skilning frekar að vera útvalinn en silfur! 
Orðskviðirnir 16:16 


Sá sem aflar visku, elskar sál sína, sá sem varðveitir 
hyggindin mun finna gott. Orðskviðirnir 19:8 


Kauptu sannleikann og seldu hann ekki; og viska og 
fróðleikur og skilningur. Orðskviðirnir 23:23 


Hver sem elskar speki, gleður föður sinn, en sá sem 
umgengst skækjur eyðir eignum sínum. 
Orðskviðirnir 29:3 


Stafurinn og umvöndunin gefa visku, en barn, sem eftir 
er sjálfum sér, kemur móður sinni til skammar. 
Orðskviðirnir 29:15 


